CWYN 


Ê 


MAB IEUANC 


WEDI Mn 


— PRIODI HEN WRAIG, 


Am weled ei chladdu. 


— Ton,— Robin yn swil.” 


'Rwy'n fachgen bach ieuanc a sionc ar fy nhroed, 
Ond credaf na welwyd fy ffolach erioed ;— 
Priodais hen wreigan, O! ie, mor hen, 
Fel mae ei thrwyn cuchiog bron cyffwrdd a'i gên 
“O! ryfedd, pa pryd, ì 
O! ryfedd, pa pryd, 
Caf roddi'r hen wreigan mewn arch yn ei hyd ì 


Wrth roddi y fodrwy yn wir am ei hys, 
Gweddiwn yn ddystaw, O! angau, gwna frys 
A chymer hi ymaith—O ! paid bod yn hwy, 
Wyf yn atolygu na blwyddyn neu ddwy. 

; O ! ryfedd, &c. 


Ar ddydd fy mhriodas, pob llanc oedd â mun, 
A hono un ieuanc a hardd iawn ei llun ;. 
A minau, Ow ! resyn, mor drwm oedd y baich, 
Yn liusgo hen wreigan fel nain yn fy mraich. 
Do ! ryfedd, &c. 


Roedd rhai.yn fy ngwâtwar, gan ofyn paham 
_ Y gwneuthum briodi hen wreigan. fy mam 
— Ac ereill ddywedent, nes lloni fy ngwedd, ? 
— Y cawn yn bur fuan ei hebrwng i'r bedd. 
DO ryfedd ,-&c, 





Mae beunydd yn danod i'mi fy holl ffawd, 

'Gan edliw nad oeddwn ond adyn go dlawd u 

Os gwariaf ychydig mewn marchnad neu ffaìry 

Pregêtha yn'jgy$0n am 'dc'wy awr Hen dair, 
O! ryfedd, &c. 


Meŵn caaâìr eîstedda'r creadŵr anffel, 
"Gan glochdar ac erchi:im' wneyd fel ar fel $ 
A minau bob amser wnaf pob peth yn groes, 
£r mwyn êi jgofidio a byrhau et hoes 

O! ryfedd, &c. 


Mae 'rhdi yn dywedyd 'pan 'Udetant i'r 'tyŷ, 

Fy mod i fy nghanmol i gadw mamgu, 

A minau bron trengu fel pysg ar y graig, 

Rhag ofn iddi 'ddywedyd mai hi yw fy ngwraig. 
O! ryfedd, &c. 


Fe gafodd ryw saldra'yn dost un prydnawn, 
A chredais mai 'mofyn saer dranoeth a gawn; 
'Y meddyg ddywedai êi bod hi ar ben, 
Â minau yn barod i waeddi Amer. 

'O.! ryfedd, -&c. 


'Ond^*er fŷ inawr siomiant hi weÌlod. jn wîr, 

A chlywed ei cheintach a gefais cyn hir ; 

Mae heddyw'n llawn cystal a minau ei gwedd, 

Fe'in rhoddir rwy'n credu, o'i blaen y'n y bedd. 
O'! ryfedd, '&c, 


Hofl lìnciau 'cymerwth ryw gynglior gan 'un 

'Sy'n awr yn brofiadol o liono ci hun ; 

'Os ydych am fyned i'r beddrod cyn pryd, 

Priodwch hen wreigan a'ffawd—-dyna i gyd. 
“Hên wreìgan a ffawd, 

- Hen wreigan a ffawd, 

Mil gwell*ydyw meinwen fach ieuanc a thlawd, 


BRITHYLL MARLATS, 


_ 















3 


CAN TR A2278 01. 





“^O . Y Ceryn du sy'n rhodio'r gwledydd, 

*. 7” Ti â wyr yr hen a'r newydd, 

A ro'i dy gynghor i fachgenyn, 

Sydd yn curioer sgwell na blwyd“ yh, 
A roi dithau gynghor i mi, 


O'dere'n 'nes fachgfenyn gwrando, 

'Gael gwybod beth sy yn dyflino, 

Pa un ai'r byd sy'n troi n dy erbyn 

^i:curio yr wyt o gariad rhywen, | 
A 'fyni di gynghor gen 1? 


'O, nid y byd sy'n troi'n tyerbyn 
ss Na churio 'rwy' o*gariad)undyn, >^: y. 
'Ond gwelld yamerched glân yn .pallt, 
Ni's gwn ple i droi fy mhen'i garu, 
A ro'i dithau gynghori mi? 





O myni di yr hen wraìg weddw, 

. A'i ched yn ll8wn yn ymyl marw, 
A'i gwartheg'duon :yn ei buches, 
Fe wna hono i ti fawr-les. 

A fyni di hon i ti? 







Ni fynaf fi mo'r hen 'Wriig weddŵ, 
* .  Sy'a'i chod.yn llawn yn ynbylimnaiŵw, 
Na'i gwartheg duon sy'n ci buches, 
i lange tlawd 'dyw hon gyfaddas, 
-Ni fynai'i mo honi.hi, 








Yn derb i 
A fyni di hon iti; 


 Nifynaf fi 'mo ferch tafarnwr, 

' Sydd 'i phen yn llawn osynw'r 

Pa bo'i phwrs hi'n prysur launchio, 

Llawer ceiniog ddrwg fydd ynddo, 
Ni fyna'i mo hono hì. 


Wel fyni dithau'r lân wniedyddes, 

' Sydd gyda'i nodwydd fan a'iphincase, 

Ti gai dy grys yn lân bob amser, 

Fe fyddai hon yn well na llawer, 
Afynidi hon ì ti? 


Ni fynaf fi mo'r lan weinyddes, 
Sydd gyda'i nodwydd fain a'iphincase 
Pan f'o arna'i eisiau nithio, 
Fe'fydd gŵynrhew ar eî dwylo,” 
Ni fynai'i mo honi hî? 


Wel, fyni dithau ferch yr hwsmon, 
Sydd yn gangen lawen.dirion, 
A dyra'i harian i'r cornelau, 
A neidia naid am naid i tithau; 
A fyni dì hon iti? 


Wel, can ffarwel f'o i ti'r aderyn, 

Wel dyna'r ferch 'rwyf fi'n ymofyn, 

Trallong ar for, a gro mewn afon, 

Ni fyna'i byth ond merch yr hwsmon, 
Ffarwel, a ffarwel i ti. 


PS NIL UU 





